








CAN GOFFADWRIAETHOL/AM MR. DAVID HIGGON, 


CHIEF MATE Y BAROUE “SUPREME,” O GREENOCK, 
Yr hwn a foddodd ar y Sydd o Orphenaf, 1886, yn Lat. 8' ô7' N., a 90 12”. W., 







TRA AR FORDAITH O BUENOS AYRES I BARBADOES. 














A'i gorph fydd yn y moroedd nes agor pyrth y bedd. 


Pan bloeddia'r udgorn olaf i alw pawb yn nghyd, 
Pryd hyny caiff gyfodi yn llawen iawn ei fryd ; 

Bydd Crist yn pasio dedfryd ar bawb o deulu'r llawr, 
A Dafydd a fydd yno yn mysg y dyrfa fawr. 


Pan yn gadael Buenos Ayres yr oedd pawb yn llawen iawn,. 
Gan obeithio gwel'd Barbadoes yn mhen mis o ddyddiau llawn; 
Do, fe hwyliwyd am bump wythnos, heb i ddim i fyn'd yn groes, 
Ar y trydydd o Orphenaf fe ddarfyddodd ef ei oes. 


Pan 'roedd yn gweithio'n ddifyr am un o'r gloch prydnawn 
Yn ddiarwybod cwympodd i'r dyfroedd dyfnion iawn ; 
'Roedd pawb o'r dwylaw'n weithgar, yn sobr, ac yn syn, 
Difrifwch oedd i'w ganfod yn ngwedd pob un pryd hyn. 


Wrth wel'd ein hanwyl gyfaill yn suddo yn y lli', 
Pawb wnai yr oll a allai er safio'i fywyd cu; 

Tri /ife buoy ga'dd eu tallu, a rhaffau yn ddiri', 
Cwch hefyd a ro'w'd allan —pob peth a allem ni. 


Am awr a haner buom yn chwilio—pawb yn drist, 
Ond 'roedd ef wedi 'hedeg i fynwes Iesu Grist; 
Bu raid i ni ddychwelyd i'r llong â chalon brudd, 
Cawn oll gyfarfod eto yn marn yr olaf ddydd. 


Rhaid yw coffa Cadben Lewis wnaeth fath ymdrech gyda'r gwaith, 
I geisio safio Dafydd, druan, rhag ei suddo i'r dyfnder maith; 
Teithio 'roedd i'r byd tragwyddol heb gael mynyd iddo'i hun, 
Fel mae'n dwedyd yn y Beibl, “ Gwylia pan ddel Mab y dyn.” 

















—"—— du: 4 a 
€my Gymry De a Gogledd, yn fwynion dewch yn mla'n, Dyma newydd trist, galarus, sydd i deulu 'r Capel Bach, 
Gwrandewch yn astud arnaf, mae genyf alar gân ; Dysgwyl clywed o'ent fod Dafydd yn arrŵwo'n llon ac iach, 
Mab ieuanc yw fy nhestyn, sydd heddyw'n wael ei wedd, Yn lle hyny dyma newydd sydd yn rhwygo 'u bron yn siwr, 3 


Clywed fod eu hanwyl Dafydd obry'n isel dan y dw'r. 


O! fe ga'dd ei dori'n sydyn, do, yn mlodau 'i ddyddiau prid, 
Tair ar hugain oedd ei oedran pan 'madawodd ef â'r byd; 

Ac mae hiraeth yn fy nghalon, gorfod coelio'i fod yn wir, 
Ac fod angeu yma'n rhodio ar y môr ac ar y tir. 


Meddwl 'roedd, wrth ddechreu'r fordaith, nad oedd dim i dd'od 
Yn lle hyny, yn ddirybudd y cadd ef ei symud ffwrdd; [i'w gwrdd 
Meddwl 'roedd cael oes o wynfyd tra byddai yma ar y llawr, 
Ond y mae ef mewn gwell gwynfyd gyda Iesu Grist yn awr. 


O ! yr Arglwydd a fendithio y galarwyr oll o'r bron, 

A boed hyn o dro yn rhybudd tra f'ont ar y ddaear hon, 
Ac y troant eu gwynebau tuag at orseddfainc Duw, 

A gwnant rodio yn ei ddeddfau tra b'ont yma'r dir y byw. 


O ! ieuenctyd anwyl Cymru, cym'rwch rybudd 'nawr i gyd, 
Cofiwch gerdded llwybrau rhinwedd tra f'och yma yn y byd ; 
Wedi cewch y trysor gwerthfawr sydd uwchlaw y byd a'i boen, 
Chwi gewch fyw o fewn y nefoedd gyda'r croeshoeliedig Oen. 


Cedwch ei orch'mynion gwerthfawr a'i gyfreithiau oll bob darn, 
2 





Gellwch sefyll yn ddiddychryn ger ei fron yn nydd y farn; 
A chewch bythol fyw mewn gwynfyd gydag ef yn entrych nen, 
Cofiwch hyn, gyfeillion anwyl, y cewch ganu byth. Amen. 


JOHN JENKINS, SECOND MATE. 


J. C. Roberts, Argraffydd, Swyddfa'r Observer, Aberteifi. 





